talal a 


ULAZIMA WA KUWATENDEA WEMA WAZAZI WA 
WILI NA TAHADHARI YA KUWAUDHI 


IMEANDALIWA NA: YASSINI TWAHA HASSANI 
IMEPITIWA NA: YUNUS KANUNI NGENDA 


aja Jl jaa ll Ad) aa 


Utangulizi: 


Tunamshukuru Mwenyezi Mungu kwa neema zake 
Nyingi ambazo hazina Idadi na Rehma na Amani 
zimuendee Mtume Muhammad, pamoja na Familia 
yake na Maswahaba zake na Waislamu wote watakao 
fuata Mwenendo wake mpaka siku ya Mwisho Mungu 
atujaalie nasi tue Miongoni Mwahao AMIN. 


Amesema mwenyezi mungu mtukufu. israi: 23-24 
wazazi wawili, utawajuaje wazazi wawili? wazazi 
wawili, ambao nisababu ya kupatikana kwako 
duniani, wema wao juu yako, huduma zao kwako, 
yaliompata mama wakati wa kujifungua kwa ajili 
yako. 


Sifa zote kamilifu anastahiki Mwenyezi Mungu 
ambae alie nasifa ya kuumba na kukuleta duniani, 
baada ya hapo ni wazazi wawili, kwa neema ya 
kukuzaa na kukulea. Anasema mtaalamu wa kutafsiri 
gour-ani Abdullah Bin Abbas radhi za Allah ziwe juu 
yao: Aya tatu ndani ya gour-an zimekamatana na vitu 
vitatu, hakikubaliwi kimoja bila ya kingine. 


1-yeyote atakae mtii mwenyezi mungu na hakumtii 
mtume hatokubaliwa. Taghabuni: 12. 


2-yeyote atakae swali na hakutoa zakkah hato 
kubaliwa (akiwa na uwezo wakutoa zakkah). 
Bagara: 43. 


3-yeyote atakae mshukuru allah na hakuwashukuru 
wazazi wake wawili hato kubaliwa. Lugman: 14. 


1. [i 


Kwa sababu hiyo jambo la kuwatendea wema 
wazazi wa wili lime zungumzwa sana ndani ya qor-an 
na mwenyezi mungu akatoa usia juu ya hilo na onyo 
ikatolewa kwa wenye kuwaudhi na kuto waheshimu 
wazazi kwa njia yoyote ile. Amesema mwenyezi 
mungu mtukufu atika Surat Nisaai: 36. 


Katika Surat Ankabuut: 8. 
Na katika Surat Lugmani: 14. 


Aya zote hizi zimeweka wazi ubora wa wazazi, na 
walio pata kwa ajili yako, hasa mama, kwa yale yalio 
mfika kwaajili yako, matatizo ya mimba, uchungu, 
uchovu, kubwa zaidi wakati wa kujifumgua, mzazi 
huwa karibu na kifo kuliko uhai, hakuna anaejua uzito 
wa uchungu ila Yule alie wahi kujifungua miongoni 
mwa wakina mama. 


Na katika hadithi za mtume Muhammad rehma na 
amani za Allah ziwe juu yake, zina himiza kuwatendea 
wema wazazi wa wili kwa hili yoyote ile, na makemeo 
makali sana yakuto waudhi. 


Miongoni mwa hadithi hizo ime thibiti kutoka kwa 
mtume Muhammad rehma na amani za Allah ziwe juu 
yake yakwamba: (radhi za allah zina patikana katika 
kuwatendea wema wazazi wa wili, na adhabu zake 
zinapatikana katika kuwaudhi kwao, Kapokea hadithi 
hii imam twabrani , na kaisahihisha Shekh Albany. 
kapokea Imam Nasai na Ibnu Maaja na Abuudaudi, 
kwa upokezi sahihi kutoka kwa Abdullah Bin Amru 
Binul Aswi radhi za Allah ziwe juu yake, amesema: 


kaja bwana mmoja kwa mtume Muhammad rehma 
na amani za Allah ziwe juu yake, akasema: nimekuja 
kukuunga mkono kwa kufanya hijra -kuhama, kutoka 


I << 


makkah kuelekea madina- na nimewaacha wazazi 
wangu haliyakua wan alia!, akasema mtume 
Muhammad rehma na amani za Allah ziwe juu yake: 
rejea kwao, uwachekeshe kama ulivyo waliza) 


Kapokea Imam ahmad katika musnadi wake na Ibnu 
Majah kutoka kwa Muawiya Bin Jaahimati assulamy 
kwamba yeye alimtaka idh'ni mtume Muhammad 
rehma na amani za Allah ziwe juu yake, akasema: 
kwenda jihadi pamoja nae, akamuamrisha arejee na 
amfanyie wema mama yake, jamaa alipo kazana, 
mtume rehma na amani za Allah ziwe juu yake, 
akasema: (olewako! Lazimiana na miguu yake 
utaipata pepo). 

Na katika sahihi Bukhari na Muslim kutoka kwa 
Abahuraira radhi za Allah ziwe juu yake amesema: 
alikuja mtu kwa mtume Muhammad rehma na amani 
za Allah ziwe juu yake, akasema: ewe mtume wa 
Allah: nani mwenye haki zaidi kwangu miongoni mwa 
wanaadamu? Akasema: mama yako, jamaa akasema: 
kisha nani? Akasema: mama yako, jamaa akasema 
tena kisha nani? Mtume akasema: mama yako, jamaa 
akazidi kusema kisha nani? Mtume akasema: 
baba yako. 


Hadithi yaonyesha nafasi ya mama zaidi ya baba, 
mama yatakiwa afanyiwe wema zaidi ya mara tatu 
kuliko baba, kutokana na mambo alio yapata mama, 
kuanzia uzito wa mimba, kujifungua, wengine mpaka 
opareshen ndio mtoto anatoka, kunyonyesha, haya 
nibaadhi ya mambo ambayo yanamuhusu mama 
pekeyake, kisha baba anashirikiana na mama katika 
malezi, na mwenyezi mungu ame ashiria hali hii ndani 
ya gour-an Surat Lugman: 14. 


Ta | 


Na imethibiti kutoka kwa Mtume Muhammad 
rehma na amani za Allah ziwe juu yake, amesema: 
wenye sifa aina tatu mwenyezi mungu hato watazama 
siku ya qiyama: 


1- mwenye kuwa asi wazazi wake. 
2- mwanamke mwenye kujiachia -hajistiri- mwenye 
kujifananisha na mwanamume. 


3- mwanamume ambae anaona uovu unafanwa na 
familia yake akaridhika. 


Akasema tena mtume rehma na amani za allah ziwe 
juu yake: wenye sifa aina tatu hawatoingia peponi: 


1-mwenye kuwa asi wazazi wao. 
2- na mwenye kudumu katika ulevi. 
3- kumsengenya mtu ambae umempa kitu. 


Kapokea hadithi hii imam nasaai na ahmad na hakim. 
mfano: umempa mtu kanzu au hijabu baadae waanza 
kusema kwa watu: unamuona yule jamaa mimi ndio 
nimempa ile kanzu, mimi ndio nimempa ile hijabu... 
kapokea imam ahmad kwa upokezi mzuri kutoka kwa 
muadhi bun jabal radhi za Allah ziwe juu yake amesema: 
aliniusia mtume Muhammad rehma na amani za Allah 
ziwe juu yake maneno kumi, akasema: usimshirikishe 
Allah na chochote hatakama ukiuliwa na kuchomwa 
moto, nawala usithubutu kuwaudhi wazazi wako 
hatakama wakikuamrisha kumtoa mke wako na mali 
zako. 


kama inavyo julikana kuwatendea wema 
nimiongoni mwa tabia ya mtume Muhammad rehma 
na amani za Allah ziwe juu yake na tabia ya manabii 
walio tangulia kabla yake, kwa maneno na vitendo. 


Kuhusu kuongozo wa mtume Muhammad rehma na 
amani za Allah ziwe juu yake kwa maneno 
tumekwisha tangulia kuyasema, ama katika vitendo 
vya Mtume Muhammad rehma na amani za Allah ziwe 
juu yake kuhusu kuwatendea wema wazazi, siku moja 
alipita kwenye kaburi la mama yake mzazi amina 
bintu wahabi alipo zikwa sehemu iitwayo abawai kati 
ya makkah na madina akiwa pamoja na maswahaba 
zake -1000- mwaka wa hudaibiya, akasimama akenda 
kulizuru kaburi la mzazi wake, akalia sana Mtume 
wetu Muhammad rehma na amani za Allah ziwe juu 
yake, na maswahaba alio kua nao wakalia, na 
akasema: nilimtaka idhni mwenyezi mungu ili 
nimuombee msamaha mama yangu hakunipa idhni 
hiyo! Na nikamtaka idhni ya kuzuru kaburi lake 
akaniruhusu, yazuruni makaburi kwa sababu yata 
kukumbusheni akhera. 


Kapokea hadithi hii imam baghwiy katika sherhe 
sunna, na asili ya hadithi hii inapatikana katika sahihi 
Muslim. wazazi wa Mtume wetu Muhammad rehma 
na amani za Allah ziwe juu yake walifariki haliyakua 
sio waislamu. 


Angalia kipenzi cha mwenyezi mungu nabii Ibrahim 
rehma na amani za Allah ziwe juu yake, baba wa 
Mitume, anaongea na baba yake mzazi kwa upole wa 
hali yajuu hata kama mzazi wake hakua muislamu ni 
kafiri!) akasema: (ee baba yangu) haliyakua 
akimlingania katika ibada ya kumuabudu mwenyezi 
mungu pekeyake na achane na shirki, baba alipo 
kanda juu na kupanik na kusema ukiendelea 
kunikumbusha mungu wako mmoja ntakupiga na 
kukufukuza hapa kwangu na kukutolea radhi! Nabii 


ST AA 


Ibrahim akasema: (amani iwe juu yako nita kuombea 
msamaha kwa mola wangu.) maryam: 47. 


Na mwenyezi mungu kamsifu nabii yahya bin 
zakariyya rehma na amani za allah ziwe juu yao, 
akasema mwenyezi mungu: (na alikua mwema kwa 
wazazi wake na wala hakua heuri wala mkosa adabu) 
maryam: 14. 


Kuna maneno mengi ya manabii ambayo 
yamesajiliwa ndani ya kitabu cha Allah. hivyo 
hivyo ndivyo walivyo kua wema walio tangulia katika 
umati huu, walikua na pupa zaidi katika kuwatendea 
wema wazazi wao. 


Miongoni mwao ni swahaba mtukufu abahuraira 
radhi za Allah ziwe huu yake, alikua akitaka kutoka 
nyumbani kwake anasimama mlangoni kwa mama 
yake akisema: amani ya Allah iwe juu yako ewe mama 
yangu na rehma zake na Baraka zake, mama anasema: 
nawewe amani ya Allah iwe juu yako na rehma zake 
na Baraka zake, anasema abahuraira: Allah akurehem 
kama ulivyo nilea nilipo kua mdogo, mama anasema: 
Allah nawe akurehem kama unavyo nifanyia wema 
katika hali ya utuuzima. 


Abdullah bin mas'udi radhi za Allah ziwe juu yake, 
usiku mmoja mama yake mzazi alitaka maji, akenda 
kuleta maji, alipo rudi kamkuta mama kalala, 
akasimama na maji upande wa kichwa cha mzazi 
wake mpaka asubuhi, hakumuamsha kuhofia 
kumuudhi, na wala hakuondoka kuchelea, atapo amka 
akitafuta maji asiyakose. 


Na huyu motto wa Hassan tamimy Allah amreheh 
siku moja alikua anakata kua nge, hakufaanikisha 


1 1 


mpaka nge kaingia kwenye tundu ndani ya nyumba 
yao, akaziba tundu kwa vidole vyake, nge 
akamgongaa, akaulizwa kwa nini umefanya hivyo, 
akasema: nimekhofia asije akatoka ndani ya shimo 
hili akamgonga mama yangu. 


Ama mtoto wa auni al'muzany, siku moja aliitwa na 
mama yake, akamuitika kwa sauti ya juu ili amsikie, 
akajuta kwa hilo, akawaacha huru watumwa wa wili. 
wema walio tangulia walikua wakiwafanyia wazazi 
wao wema aina tofauti tofauti, hatuwezi kumaliza 
mifano yote, ila tumeeleza kwa ufupi tu. 


Tukiangalia halizetu tutakuta upungufu mkubwa 
saana kuhusu kuwatendea wema wazazi wa wili, 
wakati mwengine wanaudhiwa kufokewa kutukanwa 
wengine wafikia kuwapiga wazazi wao. 


Allah atulinde kutokana na hali kama hizo. 


K uwaudhi wazazi wawili kuna aina tofauti tofauti, 
wengine wanakua hawajui, mfano: mtoto kujinyanyua 
mbele ya wazee wake na kuwafanyia kiburi kwa 
sababu tofauti tofauti, ikiwemo mtoto kua na pesa 
zaidi ya wazai, kua na elimu zaidi yao, au mtoto kua 
na cheo sehem fulani na mfano wamambo kama hayo. 


Na miongoni mwa kuto watendea haki wazazi 
wawili nikuwatelekeza na kuto wahudumia kuwaacha 
wakawa omba omba. 


Na miongni mwa kuto watendea haki wazazi 
nikuwatanguliza watu baki kabla yao, kama baadhi ya 
watu wanavyo fanya, kumtanguliza rafiki au mke au 
hata namsi yake, usimtangulize rafiki kabla ya mzazi 
au kumfadhilisha mke kuliko mzazi au hata 
kuitanguliza nafsi yako kabla ya mzazi haifai, lakini 


[= |< 


wapo wapi wafanyao haya? Na miongoni mwa kuto 
watendea wema wazaziwawili ni kuwaita kwa majina 
yao ikiwa watahisi kuto waheshim, mfano wamwita 
mzazi wako: Juma, Said, Ally, au Mariam, Salma, Asha 
nk. wakati mwengine mtu anasahau haki ya wazazi 
juu yake anajifanya yupo bize na maisha, anasahau ya 
kwamba haki ya wazazi ni kubwa juu yake, 
yawezekana milango ya kheri na baraka ikafungwa 
kwake, kwa sababu ya wazazi. 


Mama ambae kabeba mimba yako mwezi tisa kwa 
tabu ya hali yajuu, hakuna anacho pata zaidi ya batu 
na mashaka na uzito, baadae kajifungua kwatabu, kifo 
kipo mbele yake, mzazi anakubali ale kisu ili utoke 
salama, baada ya kujifungua anakuhudumia kwa kila 
kitu, huduma ambazo hata mke wako/ mume wako 
hawezi kufanya lakini mama yote kayafanya kwa 
furaha usiku na mchana bila kuchoka wala kuchukia, 
maziwa wake chakula chako, mapaja yake nyumba 
yako, mikono yake kipando chako, anakaa nanjaa ili 
ushibe, anakesha ili upate usingizi, mama kwako 
nimwenye huruma, mwenye mapenzi yasio namfano, 
unapo fikwa na matatizo hukosa raha. 


Yote haya walio yafanya wazazi malipo yake kuto 
waheshimu, kuwadharau, kuwanyanyasa, na hata 
kufikia kuwapiga, Allah atunusuru nahali hiyo. 


Ama Baba! anatoka kwenda kutafuta rizki kwaajili 
yako upata malezi bora, anapo rejea anakubeba, watu 
wana kuokopa kwa kujua ni mtoto wamzee fulani, 
haya namengineo anayo yafanya baba kwaajili yako 
malipo yake, kumnyanyasa, kuto muheshimu, 
kumdharau, kumsimanga, nakufikia kumpigaa, 
hasara hasara hasara kwa yule atakae wafanyia ubaya 


[= ]< 


wazazi haliyakua walimfanyia wema wakati 
akingaliki tumboni, hadi kujifungua, chaajabu kijana 
au binti ana wadharau wazazi, anasahau udhaifu 
wake na utoto wake. 


